Faradhi za udhu 


1. Kutia nia. Na mahali pake ni moyoni, wala haitamkwi. Na lau mtu afanya matendo ya kutawadha kwa 
lengo la kujiburudisha au kujinadhifisha, bila ya nia ya kutawadha, basi hilo halimtoshelezi. 

2. Kuosha uso. Na miongoni mwa huko ni kusukutua na kupaliza puani. 


3. Kuosha mikono miwili pamoja na vifundo viwili. 

4. Kupangusa kichwa chote, pamoja na masikio mawili 


5.Kuosha miguu miwili pamoja na vifundo viwili. 


6.Kufuatanisha beina ya viungo 
https://www.al-feqh.com/sw/kutawadha 



